Kyakkyawan Fata 
Abin Da Ake Nufi Da Shi: 

Manzon Allah (S.A.W) ya ce, “Ku sauqaqa kada ku tsananta, ku yi bushara kada ku 

kori mutane”(Bukhari ne ya rawaito shi) 


Fata shi ne : Jin samuwar Allah da falalarsa da rahamarsa, da samun hutu da kwanciyar 
hankali yayin da aka 

https://www.with-allah.com/ha/kvakkyawan-fata 




